ntugire ishyari 
ariko ushimire 


Noneho bana banjye, nimunyumve kandi mwirinde 
umwuka wo kubeshya no gufuha. Erega ishyari ritegeka 
ubwenge bwose bw'umuntu, kandi rikamubuza kurya, 
kunywa, cyangwa gukora ikintu cyiza. Ariko burigihe 
biramugira inama yo kumurimbura ko agirira ishyari; 
kandi igihe cyose uwifuhira atera imbere, uwifuza 
agashira ... Namenye ko gukurwa mu ishyari bizanwa no 
gutinya Imana. Kuberako umuntu ahungira Uwiteka, 
umwuka mubi uramuhunga kandi ubwenge bwe bukoroha. 
Noneho rero, agirira impuhwe uwo yagiriye ishyari 
akababarira abamwanga, bityo akareka ishyari rye. 
IKIZAMINI CYA SIMEON 1: 16-20 


None rero, bana banjye, mwirinde ishyari n'ishyari ryose, 
kandi mugendere mu bwigunge bw'umutima, kugira ngo 
Imana iguhe ubuntu n'‘icyubahiro, n'imigisha ku mitwe 
yawe, nk'uko wabibonye kuri Yozefu. 

IKIZAMINI CYA SIMEON 2: 5 


Namwe bana banjye, mukundane buri wese murumuna 
we n'umutima mwiza, kandi umwuka w'ishyari 
uzagukuraho. Kuberako ibi bitera ubugome ubugingo 
bikarimbura umubiri; itera uburakari n'intambara mu 
bitekerezo, ikabyutsa ibikorwa by'amaraso, ikanayobora 
ibitekerezo mu gihirahiro, kandi bigatera imvururu ku 
bugingo no guhinda umushyitsi. Erega no mu bitotsi 
ishyari ribi rirahekenya, kandi hamwe n'imyuka mibi 
ihungabanya umutima, kandi igatera umubiri guhagarika 
umutima, kandi ikangura ubwenge ibitotsi mu gihirahiro; 
kandi nkumwuka mubi nuburozi, niko bigaragarira abantu. 
IKIZAMINI CYA SIMEONI 2: 7-9 


Erega urwango rukorana n'‘ishyari no kubarwanya batera 
imbere: igihe cyose yumvise cyangwa ibonye intsinzi 
yabo ihora ishira. IKIZAMINI CYA GAD 1:22 

Gukiranuka gukuraho urwango, kwicisha bugufi bikuraho 
ishyari. Erega umukiranutsi kandi wicisha bugufi agira 
isoni zo gukora ibitarenganya, ntagaya undi, ahubwo ni 
umutima we, kuko Uwiteka areba ku bushake bwe. 
IKIZAMINI CYA GAD 1: 27-28 

Erega umukene, niba adafite ishyari ashimisha Uwiteka 
muri byose, ahabwa imigisha irenze abantu bose, kuko 
adafite imibabaro yubusa. Kuraho rero, ishyari riva mu 
bugingo bwawe, kandi ukundane ubikuye ku mutima. 
IKIZAMINI CYA GAD 2: 15-16 


Ntabwo nzajyana no kugirira ishyari; kuberako umuntu 
nkuwo atazagira ubusabane nubwenge. 

UBWENGE BWA SOLOMONI 6:23 

Ntukagirire icyubahiro umunyabyaha, kuko utazi iherezo 
rye. ECCLESIASTICUS 9:11 

Ubutunzi ntabwo ari bwiza kuri niggard: kandi umuntu 
ufite ishyari agomba gukora iki namafaranga? 
ECCLESIASTICUS 14: 3 


Nta wundi uruta uwifuhira; kandi ibi nibisubiramo ububi 
bwe. Niba kandi akora ibyiza, abikora atabishaka; 
hanyuma amaherezo azatangaza ububi bwe. Umuntu 
w'ishyari afite ijisho ribi; ahindukiza mu maso, 
agasuzugura abantu. ljisho ry'umuntu wifuza 
ntirinyurwa n'umugabane we; kandi gukiranirwa kw'ababi 
kumisha ubugingo bwe. ljisho ribi rigirira ishyari 
umutsima we, kandi ni umuswa ku meza ye. 
ECCLESIASTICUS 14: 6-10 

Ishyari n'umujinya bigabanya ubuzima, kandi kwitonda 
bizana imyaka mbere yigihe. ECCLESIASTICUS 30:24 


Ntucike intege kubera inkozi z'ibibi, kandi ntukagirire 
ishyari abakora ibibi. Kuberako bidatinze bazatemwa 
nk'ibyatsi, kandi byume nk'icyatsi kibisi. ZABURI 37: 1-2 


... Erega nagize ishyari abapfu, mbonye iterambere 
ryababi ... Amaso yabo arahagarara afite ibinure: bafite 
ibirenze umutima ushobora kwifuza ... Dore, aba ni 
abatubaha Imana, bagatera imbere muri isi; biyongera 
mubutunzi ... lyo natekereje kubimenya, byarambabaje 
cyane; Kugeza aho ninjiye ahera h'Imana; noneho 
numvise Iherezo ryabo. Nukuri wabashyize ahantu 
hanyerera: wabajugunye mu kurimbuka ... Kuberako, 
abari kure yawe bazarimbuka: warimbuye abajya 
gusambana bose. Ariko ni byiza ko niyegereza Imana: 
Niringiye Uwiteka IMANA, kugira ngo ntangaze ibikorwa 
byawe byose. ZABURI 73 


Ntugirire ishyari umukandamiza, kandi ntuhitemo inzira 
zayo. Erega ikigoryi ni ikizira Uwiteka, ariko ibanga rye 
riri kumwe n'intungane. IMIGANI 3: 31-32 

Umutima wuzuye nubuzima bwumubiri: ariko ugirira 
ishyari kubora amagufwa. IMIGANI 14:30 

Ntimukagirire ishyari abanyabyaha, ahubwo mugire 
ubwoba bw'Uwiteka umunsi wose. Erega rwose hariho 
iherezo; kandi ibyo witeze ntibizacika. IMIGANI 23: 17-18 
Ntukagirire ishyari abantu babi, ntukifuze kubana nabo. 
Erega imitima yabo irimbuka, kandi iminwa yabo ivuga 
ibibi. IMIGANI 24: 1-2 

Ntucike intege kubera abantu babi, kandi ntukagirire 
ishyari ababi; Kuberako nta gihembo kizahabwa umuntu 
mubi; buji y'ababi bazimya. IMIGANI 24: 19-20 
Uburakari ni ubugome, kandi umujinya urakabije; 

ariko ni nde ushobora guhagarara imbere y'ishyari? 
IMIGANI 27: 4 


